SAMEININGIN. 

MánaSarrit til stu&nings kirkju og kristindómi Islend- 
inga , gejið út af hinu ev. mt. kirkjufélagi 
tsl. í Vestrheimi. 


FIMMTÁNDI ÁRGANGR: 

íjhnz 1900—Jjcbv. 1901. 


Ritstjóri JÓN BJARNASON. 



Útgáfunefnd: Jón Bjarnason, Friðrik J. Bergraann, Jón A. Blöndal, 
Rúnólfr Marteinsson, Jónas A. Sigurðsson. 


WINNIPEG. 

PREN'TUÐ í PRENTSMIÐJU LÖGBERGS. 




III 


EFNI. 

13LS. 

Pöstutíðin og passíusálmarnir. 2 — 0 

Bókstafrinn oa: andinn. 18—24 

Aldamótateikn . 177—183 


Biblíufrœðin nýja. I. Eftir séra BjörnB. Jónsson 187—190 og 197—206 


1000—1900. Prédikan út af fagnaðaratburði kristnitökunnar. 

Eftir séra Jón Bjarnason . 99—112 

Byggingar. Prédikan í kirkjuþingsbyrjan. Eftir séra Rúnólf 

Marteinsson . 113—121 

Lát drottningarinnar. . 194—196 


,,Blessaðr Kristr, kom þú nú“ (Jesús á innreið sinni til písl- 

anna). Sálmr eftir séra Valdemar Briem. 1—2 

Roek of Apes. Þýðing séra Mattíasar Jokkumssonar i tveim 

útgáfum.. 17—18 

Allt eins og blómstrið eina Ný ensk þýðing á þeim sálmi eft- 

ir Eirík Magnússon, M. A. 33—36 

Abide icith me. Ný þýðing eftir hr. .Tón Runólfsson . 49—50 

,,Ef fórn þú elskar frelsarans'*. Sálmr eftir séra Valdemar 

Briem . 127 

,,TJppskerunnar enn er langt að bíða'*. Haustsálmr oftir séra 

Valdemar Briem. 129—130 

Hin fyrsta jölanótt. Ljóð eftir séra Steindör Briem. 161—163 

Tvennskonar dísir. Aldamótaljóð eftir séra Valdemar Briem 183—187 

,,Þei, þei, eg fagran heyri hljóm“ (I föstú-inngang). S'lmr eftir 

séra Valdemar Briem. 193—194 

Frá kirkjuþingi ,,G-en. Councils", III. Eftir séra N. Stein- 

grim Þorláksson. 6—8 

Agrip af sögu .,Gen. Councils". Eftir séra Rúnólf Marteins- 

son (niðrlagl. 50—52 

Bandalags pistlar. Eftir séra Rúnólf Marteinsson, II. 57—62 


Frá íslandi. Eftir séra Jónas A. Sigurðsson. 

24—30, 52-57, 151—157, 163—169 


Trúarsamtalsfundir. 14, 145—147, 192 

Nokkur orð um ferminguna. Eftir séra N. Stgr. Þjrláksson.. 206—207 


Missíónarferðir : 

séra Rúnólfs Marteinssonar (til Albert.a) ... 8—14 

“ (“ Nýja ísí., Álftavatnsnýl. 

og Grunnavatnsnýi. ).. . 43-45 

“ (“ Vatnsdalsnýl. o. fl. staða) 172 
























IIII 

séra Jónasar A.’SigurðssOnar (til Skálholtsbyggðar). 45—47 

(“, Roseauj. . 136—139 

séra Jóns Bjarnasonar (til Nýja íslands). 121—124 

séra Odds V. Gíslasonar (til Narrows og Big Grass Marsh) 143 

séra Jóns J. Clemens (til Pipestone og Brandon). 172 


Prestsköllun til séra Rúnólfs Marteinssonar úr Nýja íslandi... 64 

Séra N. Steingrímr Þorláksson kominn til Selkirk. 64 

Kirkjuvígsla o. tl. (í Selkirk). 97 

Minning kristnitökunnar á ísl. fyrir níu öldum. 98—99 

Skýrsla.. 139—141 

Tvenn andmæli frá sóra Oddi. . 157—158 

Biskupinn á ísl. kvittar fyrir kirkjuþingsávarpið. 160 

Bókagjöf hr. Sumarliða. 160 

Vaxandi tiliög til míssíónarsjóðs . 1G0 

Bréf hr. Hallgrims biskups Sveinssonar til skrifara kirkjufél,.. 170—171 

Synodus 1900. 173 

Prestafélag Norðlendinga (ársfundr þess). . 17 3174 

Árslokahátíð sunnudagsskóla Pyrstu lút. kirkju í Winnipeg.. . 190—191 

Miðnætr-samkoma á aldamótunum í sömu kirkju. 191 

TJt af því, er séra Björn ritar um bib'íufrœðina nýju . 191 

Heilsubótartilraun séra Friðriks J. Bergmanns. 192 

„Hærri kritík“... 196—197 


Sextánda ársþing ísl. kirkjufélagsins. Ágrip af gjörðabók 

þess.65—80 og 81—97 


Annað bandalagsþing. 124 — 126 

Bandalags-skýrslur.127—128, 174—176 


Saga Selkirk-safnaðar. Eftir lir. Gest Jóliannsson.... . 130—136 


Timarit norðlenzku prestanna . .... 14—16 

Athugasemdir út af trúarljóðum. 30—32 

Nýja kverið. Eftir séra N Steingrím Þorláksson. 36—43 

TTm þýðing E. M. á ,,A!It eins og blómstrið eina“. 47—48 

TJm enska sálminn Abide with me og höfund hans. 62—63 

Áldamöt, IX. 64 

Fyrirlestr séra Eiriks Briem um kristnitöku forfeðra vorra.... 126 

Leiðrétting á leiðrétting. 141—143 

Rit dr. Björns M. Ólsens um kristnitökuna árið 1000. 147—151 

Leiðréttingar á villum í Guðspjallamálum . 158—159 

Ágrip ,,ísafoldar“ af bók Kidds um framför mannfélagsins... 159 

,,Sunnanfari“ aftr farinn að koma út. 159 

Áldamót, X.. 171—172 


Bókagjafír. 143—144 og 207—208 


Kirkjuþings-auglýsing. 48 









































^anu'imnmn. 

• ▼ 

Mánaðarrit til stuðnings Jcirkju og kristindómi íslenclingi. 
gefið út af hinu ev. lút. lcirlcjufélagi ísl. í Vestrheimi. 


1 5- arg. 


RITSTJÓRI JÓ ;V BJAMNASON. 


WINNIPEG, MARZ 1900. 


Jesús á innreið’ sinni til píslanun. 

Sálmrútaf Matt. 21, 1—9, eftir séra Valdemar Briem. 

(Lag: Kirkja vora guds er gamalt liús.) 

1. Blessaðr Ivristr, kom ]?ú nú, 
kristninni velkominn sértu ; 
konungs í nafni kemr þú, 
konungr sjálfr og ertu. 

Blessaör komi sérhver sá, 
sjálfum er guöi kemr frá. 

Hósanna’ í heiminum öllum ! 

2. Ei kemr þú með skart og skraut ; 
skrúögöngu má það ei kalla ; 
kemrðu’ að líða kvöl og þraut, 
krossgöngu fyrir oss alla. 

Samt er það mesta sælu-för, 
sorginni snýr í gleðikjör. 

Hósanna’ í himneskri gleði ! 

3. Ei kemr þú með völd og veg, 
visdóms og frægðar að leita ; 
hógvær er för og fátœkleg, 
feril þinn vilt þú ei skreyta. 




Samt er ]?aö mesta frægöarför, 
farin sem er, af mönnum gjör. 
Hósanna’ í himneskum Ijóma ! 

4. Ei kemr þú meö hraustan her, 
hér þótt þú komir aö stríða; 
orrustan hvílir öll á þér, 

einn viltu berjast og líöa. 

Samt er þaö mesta sigrför, 
sigrað ei fékk þig dauðans hjör. 
Hósanna’ í himnanna ríki! 

5. Blessuð sé, Kristr, koma þín 
kristninnar gjörvallri hjörðu. 

Unaðr, sœmd og sæla mín 
sérhvert er spor þitt á jörðu. 
Drottinn, þín ganga’ í dauðans þraut 
dýrðleg mér verðr sigrbraut. 
Hósanna’ á himnum og jörðu ! 


Föstutíðin og passíusálmarnir. 

það sérstaka tímabil á kirkjuárinu, sem nú er yfir oss að 
líöa, langafastan, hefir vafalaust í meðvitund trúaðs almenn- 
ings þjóðar vorrar meiri helgiblæ yfir sér en nokkur önnur 
kirkjuárstíð. Og til þess eru gild og góð rök. þtví föstutíðin 
þessi, sem eins og kunnugt er heldr á lofti endrminningunum 
um píslir og dauða frelsara vors Jesú Krists, er í rauninni 
móðir allra hinna kirkjuárstíðanna. Hún varð til fyrst allra. 
Píslarsagan drottins með hinum afar víðtœku hryggðarhugs- 
unum, sem æfinlega hljóta út af henni að vakna í trúuðum 
lærisveinssálum, leiddi til þess mjög snemma í sögu 
kristinnar kirkju, að fólk safnaðanna tók í bókstaflegum 
skilningi að fasta, takmarkaði til stórra muna nautn líkam- 
legrar fœðu, eins og líka alla aðra jarðneska lífsnautn, á ári 
hverju, þegar leið að þeim tíma, er Jesús á holdsvistardögum 



3 


sínum var staddr í dýpstu og sárustu niðrlæging sinni. Út af 
gyðinglegri fyrirmynd komst þessi föstuhaldssiðr á í forn- 
kristninni. Gyðingar töldu þann sið alveg sjálfsagðan, þegar 
allsherjar hryggðarefni var á ferðinni eða reis upp í huga 
þeirra frá liðnum tíðum. Og kristnaðir Gyðingar, sem ein- 
mitt voru frumstofn kristilegrar kirkju, fluttu sið þennan með 
sér inn í kirkjuna. Jesús hafði að vísu aldrei gefið lærisvein- 
um sínum neitt föstuhaldsboð, en hinsvegar hafði hann ekki 
bannað þennan helgisið. Og svo hafði hann einnig sagt það 
fyrir, að sú tíð myndi koma, að þeir —rétt eins og af sjálfu 
sér — myndi fasta, — hin makalausa hryggðartíð, þá er brúð- 
guminn yrði tekinn frá brúðkaupsgestunum, meistarinn frá 
lærisveinunum, — og þá myndi þeir ekki geta látið vera að 
fasta. þar er af honum sjálfum skýrt bent til písla hans og 
krossdauða og út af þeim makalausu hryggðaratburðum sögð 
fyrir fasta í lífi lærisveinanna. Og að því, er lærisveinahóp- 
inn upphaflega snertir, þá er auðvitað, að spádómr þessi hefir 
bókstaflega rætzt. því geta má nærri, að þeir hafa í sann- 
leika fastað, sökum hryggðar verið ómóttœkilegir fyrir alla 
líkamlega nautn, tímann allan, sem leið frá því meistara 
þeirra var óaftrkallanlega hrundið út í píslir friðþægingarinnar 
þangað til hann var frá dauðum upp risinn og vissan um upp- 
risu hans var rótföst orðin í sálum þeirra. 

Föstutíðin næst á undan páskum var þá líka upphaflega 
í kristninni að eins fjörutíu klukkustundir, jafn-langr tími og 
menn samkvæmt guðspjallasögunni hugsuðu sér að liðið hefði 
frá krossfesting Jesú til upprisu hans. En mjög snemma 
fœrðist sú hryggðartíð út í kristnum söfnuðum, fyrst út yfir 
vikuna alla fyrir páska, dymbilvikuna, þar næst út yfir þrjár 
vikur, og loks yfir það tímabil allt, sem nú langa-lengi hjá oss 
íslendingum hefir nefnt verið langafasta (eða sjöviknafasta). 
Eiginlega byrjaði þó föstutíð þessi ekki í reyndinni hjá forfeðrum 
vorum fyrr en með hinum svo nefnda öskudegi, miðvikudeg- 
inum næsta á eftir sunnudeginum í föstuinngang. Og alla 
sunnudagana á þessu tímabili voru menn undanþegnir föstu- 
haldi í bókstaflegum skilningi. Regluleg fasta stóð þannig 
yfir fjörutíu daga með tilliti til föstu frelsarans í eyðimörkinni 



4 


eftir skírnina. Nú kemr þessi gamli kirkjulegi föstusiör ekki 
lengr til greina fyrir oss. En langafastan er oss sérstaklega 
heilög tíö eins fyrir því, eða ætti aö minnsta kosti að vera 
þaö. ])ví aöal-atriöiö í hinni fornkristnu föstuhugmynd, hinn 
skelfilegi þungi mannlegrar syndar og hinn óumrœðilegi sárs- 
auki friðþægingarpísla Jesú, má aldrei falla í gleymsku og dá 
hjá lærisveinum hans. 

Allar hinar kirkjuárstíöirnar hafa nú til forna smásaman 
fœðzt út af langaföstunni, aðventan, jólatíðin, epífaníutíðin 
(næst eftir þrettánda), páskatíðin og trínitatistíðin. Föstutíðin 
ræðr þeim öllum, ber ægishjálm yfir þær allar, stendr skýrar 
úthleypt í trúarmeðvitund kirkjulýðs vors en þær allar hinar. 
Og það er vel, aö svo sé. J)ví ])etta er í nákvæmu og fögru 
samrœmi við hinn kristilega trúarboðskap nýja testamentisins. 

það, sem postularnir lögöu aðal-áherzluna á, þegar þeir 
héldu á stað út í heiminn til þess að prédika Jesúm Krist og 
leggja lýði landanna undir konungsstjórn hans, var einmitt 
það, að hann hefði liðið píslir og dauða til þess að friðþægja 
fyrir syndir allra manna. ,,Eg ásetti mér að vita ekki annað 
en lærdóminn um jesúm Ivrist og hann krossfestan"—segir 
Páll postuli (i. Kor. 2, 2). Eftir því er þá einnig vert að 
taka., að píslarsagan frelsarans er að vöxtum svo mikið meg- 
inmál í guðspjöllunum öllum, að ekki neitt líkt því ber á 
neinu öðru í þeim helgu söguritum eins og henni. Ef guð- 
spjallamennirnir hefði eins nákvæmlega fœrt í letr æfisögu 
Jesú alla frá upphafi til enda eins og það, sem stendr í ritum 
þeirra um atburðina, er gjörðust á síðasta sólarhring æfi 
hans, þá myndi úr því hafa orðið áttatíu eins stór bindi og öll 
biblían. það vitna þeir, sem út í æsar hafa rannsakað rúmið, 
sem písiarsagan tekr upp í samanburði við allt hitt söguefnið 
í guðspjöllunum. Og er þá auðsætt, á hvað þeir menn hafa 
lagt aðal-áherzluna í lærdómnum um Jesúm Krist. Skiljan- 
legt, að sú kirkjuárstíð, sem til varð í kristnum söfnuðum út 
af endrminningum hinnar miklu píslarsögu Jesú, yrði mönnum 
meiri og ógleymanlegri en allar aðrar tíðir. Og skiljanlegt 
sömuleiðis, að forfeðr vorir í trúnni hefði tilhneiging til að 



fœra þá tíö meir og meir út, þangaö til hún varð að hinni 
miklu hryggöartíð — langaföstunni. 

Með þakklæti til drottins er ]?ess að minnast, að vér 
íslendingar eigum í þjóðernislegri eign vorri hið ágæta skáld- 
skaparverk Hallgríms Pétrssonar—passíusálmana. því þar 
er áreiðanlega eitthvert allra fegrsta blómið, sem nokkurn 
tfma hefir sprungið út í akrreit íslenzkra bókmennta. Píslar- 
saga Jesú er þar öll frá upphafi til enda leidd fram og út úr 
henni dregin slík gnótt dýrmætra lærdóma til huggunar og 
áminningar, að yndi er um að hugsa. Og mun óhætt að full- 
yrða, að ekkert kristið skáld hefir komizt lengra en Hallgrímr, 
þar sem hann í passíusálmunum nær sínum hæstu og dýpstu 
tónum. Sársauki syndameðvitundarinnar og iðrunartilfinn- 
ingarinnar er þar framúrskarandi, og að sama skapi fögnuðr 
trúarinnar 'út af því makalausa, sem guðs sonr hefir lagt í 
sölurnar fyrir oss, synduga menn. Hjartað viknar ósjálfratt, 
þegar maðr heyrir boðskapinn, sem borinn er fram í passíu- 
sálmunum, eins og þar mjög víða er frá honum gengið. 
Svona getr enginn kveðið nema sá, sem sjálfr hefir persónu- 
lega prófað þessi meginsannindi kristindómsins í sínu eigin 
lífi. Enda tekr Hallg rímr það beinlínis fram í formála passíu- 
sálmanna, að hann hafi sér ,,í brjósti geymt langvaranlega 
íhugun Jesú píslarminningar “ áðr en hann nú beri þær hugs- 
anir fram fyrir kristinn almenning þjóðar sinnar í þessu sálma- 
verki. Passíusálmarnir eru sérstaklega orktir fyrir langaföstu- 
tíðina. Föstuhugmyndin gamla hefir leitt þá fram undan 
hjartarótum hins göfuga trúarskálds. En í annan stað hafa 
þeir fremr en nokkur önnur íslenzk guðsorðabók eða nokkurt 
annað atvik orðið til þess að halda uppi hefðarhelgi föstutíðar- 
innar hjá íslenzkum kirkjulýð. því allt fram á þennan síðasta 
mannsaldr mátti svo að orði kveða, að passíusálmarnir væri 
sungnir við húslestra eða á annan hátt um hönd hafðir á 
hverju íslenzku heimili dag eftir dag allt frá föstuinngangi til 
föstuloka. Og þó að þeir þyki nú ekki hentugir til söngs við 
slíkar heimilis-guðsþjónustur, þar sem þær enn tíðkast, að því 
leyti, að þeir eru yfir höfuð svo langir, þá ætti menn eins fyrir 
því að nota sér þá til trúarlegrar uppbyggingar, hafa þá kost- 



gæfilega um hönd meö því a 5 lesa þá, bæ 5 i einslega og upp- 
hátt fyrir öllu fólki hinna ýmsu heimila, nú sérstaklega á 
langaföstunni. Einn sálm á dag frá því á laugardagskvöld í 
föstuinngang allt fram a 5 páskadegi. Á þann hátt yr 5 i œsku- 
lýðrinn handgenginn þessari beztu íslenzku guðsorðabók, sem 
til er. Og þar með trygging fengin fyrir því, að píslarminn- 
ing Jesú næði sér miklu betr en nú gjörist almennt niðri í 
trúarmeðvitund fólks vors og flyttist með endrnýjuðum krafti 
frá oss til komandi kynslóða. 


Frá kirkjuj>ingi „General Councils“. 

Eftir séra N. Stgr. Þorláksson. 


III. 

Mér var það hugvekja, er eg heyrði dr. Weidner skýra 
frá því, hvílíkr fjöldi ungra lúterskra námsmanna stunduðu 
nám sitt við œðri hérlendar menntastofnanir utan lútersku 
kirkjunnar, án þess að lúterska kirkjan gjörði eiginlega nokkuð 
fyrir þá, til þess þeir lenti ekki út úr henni. Mér fannst það 
ætti að vera hverjum ljóst, sem um það hugsaði, hvaða and- 
leg blóðtaka það er fyrir lútersku kirkjuna, ef hún missir hóp- 
urn saman unga námsfólkið, er sannarlega œtti að vera og 
gæti líka verið hennar bezta blóð. 

Eg fór þá að hugsa um námfúsu ungmennin hjá oss og 
um það, hvað fyrir ]?au væri gjört þeirra sjálfra vegna, þjóðar 
vorrar vegna og kirkju, svo þau misstist ekki. Fannst mér, að 
vér hugsa svo lítið um það, hvað þjóðarlega og kirkjulega 
hljóti að liggja fyrir oss alveg eðlilega samkvæmt ófrávíkjan- 
legu andlegu lögmáli, ef ekkert er gjört. Námsfólkið unga, 
sem ætti að vera vort bezta þjóðernislega og kirkjulega blóð, 
flyzt út úr kirkjunni og verðr á móti oss, ef mennta-áhrifin, 
sem móta þau, eru í þá áttina. það er hreinasta fásinna að 
búast við neinu öðru, ekkert annað en íslenzk forlagatrú eða 
hjátrú. Nú er sú tilhugsun oss einkar kær, að þjóö vor og 
kirkja hér eigi fyrir höndum heillavænlega framtíð. En væri 
þaö þá ekki frámunalega fáránlégt hugsunarleysi, eða annað 


7 


verra, ef vér létum byggða-ríg eSa annaS jafn-ómannlegt 
spilla fyrir skólamáli voru og um leiS spilla fyrir framtíSar- 
heill vorri þjóSarlegri og kirkjulegri, og mannskemma oss 
sjálfa, sem nú erum uppi og höfum meS höndum máliS, og um 
leiS framtíSarvelferS vora, meS því aS reisa oss minnisvarða 
framtíSar-bölvunar og böls, í staS framtíðar-hamingju og 
heilla. Og þegar eg hugsaSi til þeirra landa minna, sem 
kynni aS láta persónulegar óskir sínar, þaS einmitt, sem þeir 
sœi helzt, hvaS sjálfa þá snertir, spilla fyrir skólamáli voru, 
hinu stóra velferðarmáli voru, þá varð mér alveg ósjálfrátt í 
nöp til þeirra, án nokkurs tillits til þess, hvort þeir væri 
,,norðan línu eSa sunnan“. Og þóttist eg sjá glöggt, að þeir 
menn yrði sér óvitandi og óviljandi fjandmenn kirkju sinnar 
og þjóSar.—þetta var hugsunin, sem greip mig, þegar eg 
hlustaSi á dr. Weidner, og hefir hún ekki sleppt mér síðan. 
En eg óska þess og ætla aS vona, aS enginn af kirkjufólki 
voru aS minnsta kosti verSi svo ill-vitr, aS hann láti nokkuS 
persónulegt spilla fyrir málinu. 

I tilefni af kvöldsamkomunum, sem eg gat um, datt mér 
í hug, hve gagnlegt það gæti orSiö fyrir oss á kirkjuþingum 
vorum, ef vér notuðum á svipaSan hátt síSari hluta daganna 
eða kvöldin, eftir því, sem stœði á fyrir fólki, þar sem þing 
væri haldiS. Myndi það ekki lengja neitt þingtímann, ef þing 
væri betr undirbúin en verið hefir af hálfu standandi nefnda, 
en gjöra þingin uppbyggilegri og blessunarríkari. 

SunnudagskvöldiS, sem viö séra Björn vorum í Chicago, 
höfðum við guSsþjónustu meS löndum okkar þar í einu sunnu- 
dagsskóla-herbergi í kirkju dr. Roths. Var dálítill hópur þar 
saman kominn. Nógu margir íslendingar eru þar í bœnum 
til þess að mynda ofr lítinn söfnuð, þótt þeir búi œSi dreift, 
ef nokkur prestur væri þar íslenzkr, er séS gæti um þá og 
safnað þeim saman. HefSi séra Stefán Pálsson átt að vera 
kallaör til að þjóna ensk-lúterskum söfnuSi í Chicago heldr en 
í New York-ríki ; því þá hefði íslendingar þar um leiö getað 
notiS góSs af og enda líka íslendingar úti á Washington- 
eyjunni. Er ekki ólíklegt, aS þaS hefði getað orðiö, ef vér, 
prestar kirkjufélagsins, heföurn verið hugsunarsamari. 



'8 


þingi var slitiö laust eftir hádegi 4. Okt., og haföi þaö þá 
- staöiö yfir á 7. dag. 

Um morguninn þann dag lögöum við séra Björn aftr á 
stað frá Chicago, ánœgðir með að hafa fengið að sitja á þessu 
þingi G. C.s. Komum við við í Milwaukee, Wis., aðallega 
til j?ess að hitta séra Hans B. Thorgrímsen, sem er þar prestr 
norsks safnaðar. Tók hann ljómandi vel á móti okkr. Er 
íslendingrinn í honum enn þá sterkastr, og kom það í ljós, að 
hann kysi heldr að vera á meðal landa sinna en Norð- 
rnanna. Viðstaðan hjá honum var of stutt, því seint um 
kvöldið þurftum við á stað, séra Björn í missíónarferð til 
Duluth, en eg áleiðis heim. Tók eg að vísu krók á mig og 
fór til Minneota, dvaldi þar fram yfir þá helgi og embættaði 
fyrir séra Björn á sunnudaginn í Minneota og Marshall. Var 
mér ágætlega tekið á báðum stöðum og margt fólk saman 
komið við báðar guðsþjónusturnar. Stór ánœgja var mér að 
hitta góða vini og gamalt safnaðarfólk. 

Leiðrétting:—I greinarpartinum, sem stendr í Janúar- 
númerinu, gat eg þess, að G. C. héldi þing vanalega annað 
hvert ár; en það hefir ekki verið nema síðan 1889. Áðr var 
þing 'naldið á hverju ári, nema að eins í eitt skifti. 

Missíönarfeið til Alberta. 

Eftir séra Rúxóy.r Marteínsson. 


í ferð þessari var eg nærri tvo mánuði. Á leiðinni vestr 
stóð eg við nokkra daga í Brandon og prédikaði í íslenzku 
kirkjunni þar sunnudaginn 17. Des. síðastliðinn. Tóku Bran- 
don-Islendingar mér mjög vel, og þykir þeim mjög vænt um, 
þegar prestar kirkjufélagsins koma þangað til að prédika. Eg 
hlustaði á kennslu í sunnudagssólanum þann sunnudag, og 
gazt mérvel að ]?ví, sem fram fór. Börnin voruþáað búa undir 
jólatrés-samkomu. þau kusu nefnd til að sjá um tréð og 
prýða kirkjuna. Allt þetta fór samt fratn undir umsjón for- 
stöðumannsins, hr. Gunnlaugs E. Gunnlaugssonar. 

Áðr hafði verið haft meira eða minna af ensku á þessum 



9 


samkomum. í þetta skifti var ákveöið, að láta allt fara fram 
á íslenzku. Eg tók eftir, að sumum börnunum lá við að 
gjöra uppreisn út af þessu ; en þó felldu þau sig við að hafa 
þetta þannig. Samt tók eg eftir því, meir en víðast hvar 
annarsstaðar meðal íslendinga, að börnin, sem vaxa þar upp, 
eru orðin ákaflega ensk, tala miklu meira ensku en íslenzku 
og eru yfir höfuð með heldr litlum íslenzkum blæ. þ)etta 
stafar eflaust einkum af því, hvað íslendingar eru fáir í bœnnm. 

Mér þótti samt vænt um börnin. þ>au mynduðu söng- 
flokk kirkjunnar, og í þeirra hópi voru tvær stúlkur, sem á 
víxl spiluðu á orgelið. 

Kirkjufélagið ætti að sinna þessum litla hópi í Brandon 
eins mikið og mögulegt er. 

Meðan eg dvaldi þar var eg hjá hr. Ara Egilssyni. 

Að morgni hins 20. Des. kom eg til Calgary, hitti þar 
nokkra Islendinga og hélt áfram daginn eftir með Edmonton- 
brautinni norðr til Innisfail. þar hitti eg einn af ungu mönn- 
unum úr íslenzku nýlendunni, Helga Bardal, er var rétt að 
leggja á stað heim til sín, þegar eg kom. Eg fékk keyrslu 
með honum og komst samdœgrs til jóhanns Björnssonar, 
sem er póstafgreiðslumaðr á Tindastóls-pósthúsi. I húsi hans 
hafði eg aðal-aðsetrsstað minn meðan eg dvaldi í byggðinni. 

A aðfangadagskvöld jóla var jólatrés-samkoma aö Tinda- 
stól, og hafði kvenfélag byggðarinnar, er nefnist , ,Vonin“, 
komið henni á. Hr. Jón Kjærnesteð stýrði samkomunni. 
Börnin sungu nokkra jólasálma. Hr. Kjærnesteð flutti lipra 
rœðu um jólatréð og þýðing þess. Gjöfum var útbýtt og 
menn óskuðu hver öðrum gleðilegra jóla. I sambandi við 
samkomuna flutti eg prédikun og talaði til þeirra, sem komu, 
um tilgang minn með því að koma í byggðina og fyrirætlanir 
mínar meðan eg dveldi þar. 

A jóladaginn flutti eg guðsþjónustur í tveimr öðrum 
stöðum byggðarinnar, í Hóla-skólahúsi og í húsi Jóns Pétrs- 
sonar. Voru þær guðsþjónustur báðar fámennar, og þótti 
mér það slæmt með hina fyrri ; en um hina síðari er það að 
segja, að í þeim parti byggðarinnar er fátt af íslendingum og 
því ekki við mörgum að búast. En við þessa seinni guðs- 



10 


þjónustu var einn Englendingr viö staddr. Hann skildi ekk- 
ert orö í íslenzku ; en hann sagði mér, að sér hefði fundizt það 
svo ójólalegt að sitja heima og sœkja enga guðsþjónustu ; og 
óskaði eg, að þeir landar mínir, sem ekki sóttu neina jóla- 
guðsþjónustu, hefði haft sömu tilfinning. 

það kom oftar fyrir, að enskumælandi menn sóttu guðs- 
þjónustur mínar, og í eitt skifti gaf eg þeim útdrátt úr prédik- 
aninni á ensku. Yfir höfuð virðist vera gott samkomulag 
með íslendingum og nágrönnum þeirra af öðrum þjóðflokkum. 

Hér eins og annarsstaðar ber á samtakaleysi vor íslend- 
inga. Landið er nefnilega að verða upptekið af annarra 
þjóða mönnum. Mikill innflutningr hefir verið inn í lands- 
svæðið meðfram Edmonton-brautinni, þar sem gott, ónumið 
land var til. Mikið af löndum hefir þannig í sumar verið tek- 
ið fyrir austan þessa íslendinga-byggð og eigi all-lítið jafnvel 
inni í byggðinni sjálfri. Hví erum vér íslendingar að dreifast 
út um alla heimsálfuna, allt af að leita oss að landi á nýjum 
svæðum, í staðinn fyrir hið eina skynsamlega, að gefa stœrri 
byggðunum, sem þegar eru myndaðar, fyrsta tœkifœrið og 
leita fyrst fyrir oss þar ? Vér eyðileggjum vort þjóðerni og 
vorn þjóðernislega félagsskap með því að dreifast svona. 
þetta kemr brátt í ljós, þegar maðr fer að tala um safnaðar- 
myndun í hinum smærri byggðum. þá er manni undir eins 
sagt : ,,þetta getum við ekki; við erum svo fáir. “ En 
hvers vegna ekki fleiri ? þarna í Alberta hefði getað verið 
stór og blómleg byggð, ef landar hefði sinnt henni betr. 
Hún getr meira að segja enn orðiö stór ; því mikiö er til af 
ónumdu landi fyrir vestan byggðina. 

Ekki verðr annað sagt en að í veraldlegum efnum líði 
íslendingum þar heldur vel. 

Hinn 27. Des. byrjaði eg að lesa með börnum og ung- 
mennum. I því er mikið verk til að vinna í byggðinni. Menn 
eru búnir að vera þar úti ein 9—12 ár, og á þeim tíma hafa 
nærri engin ungmenni úr byggðinni verið ferrnd, að undan- 
skildum fáeinum, er biskup ensku kirkjunnar í Calgary fermdi 
fyrir nokkrum árum. A þessurn tíma hefir mjög lítil kristin- 
dómsuppfrœðsla átt sér stað. Sumt af þessu unga fólki er 



vaxiö upp og komið undir þrítugt, ófermt. Margt af því 
brestr kjark eða vilja til að fara nú nokkuð að sinna kristi- 
legri uppfrœðslu ; því finnst það, samkvæmt íslenzkum hugs- 
unarhætti, orðið of gamalt, og, ef til vill, vex því í augum 
það erviði, sem því er samfara að uppfrœðast í kristindómi. 
því miðr eru sumir foreldrarnir ekki eins hvetjandi í þessu 
tilliti eins og þeir ætti að vera. 

Með öllu móti reyndi eg að vekja fólk til alvarlegrar um- 
hugsunar um þetta mál og útrýma þeim rammskakka íslenzka 
hugsunarhætti, að það sé skömm að fermast, að játa trú sína 
á frelsarann, þegar maðr sé orðinn gamall ; en á suma hafði 
það engin sjáanleg áhrif. 

Samt var margt af unga fólkinu, sem til mín kom til 
uppfrœðslu, eldra en fjórtán ára, og hefi eg um allflest börn- 
in og ungmennin, sem til mín komu, gott eitt að segja, að 
því, er framkomu og ástundan þeirra snerti meðan eg var 
með þeim ; en ekki er því að neita, að sum þeirra voru mjög 
fáfróð í öllu kristilegu. Ekki get eg heldr sagt um það, hvaða 
áhrif þessar stundir, sem við vorum saman, höfðu á trúarlíf 
þeirra, hvort nokkur neisti sannrar og lifandi trúar á frelsar- 
ann kviknaði í brjóstum þeirra, hvort nokkur alvarleg hugsun 
um sálarástand þeii'ra vaknaði hjá þeim eða ekki. Guð einn 
og þau sjálf hvert fyrir sig vita það. 

Til þess að gjöra byggðarmönnum sem hœgast fyrir las 
eg með ungmennum á þremr stöðum, og var eg sinn daginn 
í hverjum staðnum og notaði vanalega alla virku daga 
vikunnar til þess. þetta útheimti talsvert ferðalag ; því þessir 
staðir voru 6—io mílur hver frá öðrum. Með það hjálpuðu 
byggðarmenn mér mjög vel. Stundum keyrðu þeir mig ; en 
oftast hafði eg reiðhest og fór þannig ferða minna. Hr. 
Jóhann Björnsson lánaði mér um tíma reiðhest, og allan 
seinni hlutann af dvöl minni í byggðinni hafði eg hest, sem 
hr. Jósef Stefánsson lánaði mér, og fékk eg aldrei að ganga 
nokkurn spöl á þessum ferðum mínum. þetta veittu þeir mér 
endrgjaldslaust. 

Ferðirnar um byggðina voru mjög skemmtilegar. Fólkið 
var æfinlega gott að heimœkja. Undantekningarlaust tók 



hver einasti maör í byggöinni vel á móti mér, er eg kom aö 
heimsœkja þá, og yfir höfuð vildu allir greiöa götu mína eftir 
því, sem þeim var unnt. þeir, sem eg var mest hjá, er eg 
var við barnaspurningar, eru Jóhann Björnsson, Jón Jónsson, 
Jón Pétrsson og Stephan G. Stephansson, skáldið. 

Útsýni í byggðinni er líka víða fagrt. Landslagi hennar 
er svo háttað, að syðri hlutinn er smáöldumynduð slétta. 
])ar norðr af myndast hár og breiðr ás, sem nefndr er 
,, Fellið ‘ Nokkrir íslendingar byggja austan í Fellinu og 
austan við það. Einar þrjár mílur fyrir vestan Pellið rennr 
á til suðrs, sem nefnist Medicine River. Meðfram henni er 
hólótt landslag. ])ar er margt af íslendingum. þegar sunnar 
dregr, beygir áin til austrs og rennr fyrir sunnan Islendinga- 
byggðina á sléttunni. Úr allri byggðinni, en einkum þó af 
Fellinu, sést vel til Klettafjallanna. ])að er einkennilegt að 
sjá, með hve margvíslegum myndurn þau birtast manni. 
Stundum eru þau blá eins og skýin, sem þeim eru áföst, 
stundum fannhvít, stundum með miklum skuggum, svo þau 
lyftast upp eins og draugslegar vofur úr jafnsléttunni, stund- 
um drungaleg, stundum björt, en allt af tignarleg. 

í allt flutti eg tólf guðsþjónustur í bvggðinm og skírði 
ellefu börn. 

Meðan eg dvaldi í byggðinni kornst á fót sunnudagsskóli, 
sem haldinn er í Hóla-skólahúsi. Hr. Jón Kjærnesteð stendr 
fyrir honum ; en yfir höfuð eru ógurleg vandræði að fá nokk- 
urn til að kenna þar á sunnudagsskóla. 

Síðasta guðsþjónustan í byggðinni fór fram í Hóla-skóla- 
húsi, sunnudaginn 4. Febrúar. ])að átti að veiða altaris- 
guðsþjónusta. ])að var búið að auglýsa hana vel í öllum 
pörtum byggðarinnar. Veðr, sem hér um bil allan þann 
tíma, er eg dvaldi þar, var aðdáanlega fagrt og skemmtilegt, 
var þennan dag heldr kalt og skuggalegt. Samt var skóla- 
húsið fullt af fólki. Ýmsir, sem langt áttu eða höiðu ung- 
börn, gátu þó af þessu ekki kornið. Hálf-hræddr og skjálf- 
andi gekk eg frarn fvrir fólkið þennan dag. Mig langaði sér- 
staklega til að guðs orð hefði áhrif á fólkið við þetta tceki- 
fœri. Áðr en guðsþjónustan byrjaði bað eg þá, sem ætluðu 



aS vera til altaris, aö gefa sig franr. Enginn hreyföi sig; eng- 
inn sagöi neitt. Eg ítrekaði þetta aftr, en ekki einn einasti 
gaf sig fram. Eg fór að hugsa : Hvort er nú þetta ástancl 
fólkinu þarna eða oss kirkjufélagsmönnum að kenna ? Líklega 
hvorttveggja. Hvað höfum vér verið aö gjöra, aö vér höfum 
ekkert sinnt þessu fólki allan þennan tíma, að vér höfum 
látið akr guðs komast í þessa skelfilegu órœkt ? 

Til þess að lýsa rétt verö eg að segja, að ýmsir höföu 
hugsað sér að vera til altaris, þar á meðal ýmsar gamlar 
konur, sem ekki gátu komið þennan dag vegna veðrsins ; en 
svo voru ýmsir fleiri, sem höfðu hugsað sér hið sama, en 
komu sér ekki að því þarna í skólahúsinu. þeim fannst allt 
svo ókirkjulegt þarna í kringum sig. Og svo var annað. 
Hver fyrir sig hélt, að einhver annar myndi verða til altaris, 
en engum datt í hug, að allir myndi svona fara, að alla myndi 
á þessu augnabliki bresta kjark til að vitna um frelsara sinn 
á þessurn stað. Og svo veit eg, að menn voru óáncegðir við 
sjálfa sig á eftir. 

Sunnudaginn 21. Jan. var haldinn fundr í Tindastóls- 
skólahúsi eftir guðsþjónustu til undirbúnings safnaðar- 
myndunar. Var þar samþykkt að stofna söfnuð og nefnd 
kosin til að semja lagafrumvarp. þriðjudaginn 30. Jan. var 
svo haldinn annar fundr í húsi hr. Ofeigs Sigurðssonar. 
þá var samþykkt lagafrumvarp nefndarinnar meö litlum breyt- 
ingum ; en frumvarp nefndarinnar var mestmegnis safnaðar- 
laga-frumvarp kirkjufélagsins. Aframhald af þeinr fundi var 
svo haft í húsi hr. Jóhanns Björnssonar mánudaginn 5. Febr., 
og þá kosnir þessir safnaðarfulltrúar : Jóhann Björnsson, 
Kristján Jónsson, Gísli Eiríksson, Jón Pétrsson, Ófeigr Sig- 
urðsson. Við þetta sama tœkifceri komu menn líka saman til 
að skemmta sér, og höfðu konur í söfnuðinum stofnað til 
þess samkvæmis. 

Daginn eftir lagði eg á stað áleiðis til Calgary. Með 
hlýj um þakklætis-tilfinningum skildi eg við byggðina. Guð 
blessi hinn unga söfnuð! 

Sama kvöldið kom eg til hr. Gunnlaugs Sigurðssonar í 
Calgary og hélt guðsþjónustu í húsi hans. Daginn eftir var 



14 


eg þar í bœnum og heimsótti ýmsa landa. íslendingar eru 
fáir þar, en góSir heim að sœkja og vingjarnlegir í viðmóti. 

Kl. i f. h. 8. Febr. steig eg upp í lestina til Winnipeg. 

Margar endrminningar frá ferðinni komu fram í huga 
minn, og eg dirfðist að biðja guð að blessa þessa ferð og veita 
henni einhvern árangr. 

-ooo-í—- 

Trúarsamtalsfundir voru haldnir í þremr kirkjum til- 
heyrandi söfnuðum kirkjufélagsins íslenzka nálægt næst- 
síðustu mánaðamótum : — í kirkju Selkirk-safnaðar miðviku- 
daginn 31. Janúar að kvöldi, í Fyrstu lútersku kirkju í Winni- 
peg föstudagskvöldið 2. Febrúar, og í kirkju Argyle-safnaö- 
anna (Fríkirkjusafnaðar og Frelsissafnaðar) þriðjudaginn 6. 
Febrúar. — Á Selkirk-fundinum var umtalsefnið kristilegt 
barnauppeldi, og hélt séra Jón Bjarnason ]?ar inngangsrœð- 
una. Sá fundr var fremr vel sóttr ; en prestar voru þar að 
eins tveir : séra Björn B. Jónsson og sá, er áðr var nefndr.— 
Á fundinum í Fyrstu lútersku kirkju í Winnipeg, sem var öllu 
lakar sóttr, var talað um bœnina. Inngangsrœðuna um það 
mál hélt séra Björn. Auk hans og séra J. Bj. var af prestum 
viöstaddr á þeim fundi séra Jónas A. Sigurðsson. Var við 
því búizt, að hann yrði líka á fundinum í Selkirk ; en það fórst 
fyrir sökurn þess, að þann dag, sem hann kom norðr til Winni- 
peg, 31. Jan., varð járnbrautarlestin að sunnan svo mjög á 
eftir réttum tíma með hann, að honum var ekki unnt eftir 
það að ná til Selkirk u:n kvöldið. Eftir helgina næstu fóru 
hinir þrír prestar vestr til Argyle til þess að vera á samtals- 
fundinum þar ásamt séra Jóni J. Clemens, presti þeirra safn- 
aða. Umtalsefniö á þeim fundi var aftrhvarfið, og hélt séra 
Jónas inngangsrœðu um það mál. Mátti fundrinn heita mjög 
vel sóttr, einkum þegar tekið er tillit til þess, að þann dag 
var býsna harðr snjóbylr. Hluttaka af hálfu leikmanna þar 
var og í betra lagi eftir því, sem vér höfum átt að venjast 
við slík tcekifœri. 

—-o<>c^- 

Tímarit norJlenzku prestaima. 

Sumarið 1898 héldu 1G prestar úr Skagafiröi og Húnaþingi frjálsan 
kirkjumálafnnd í Sauðárkrök. Og er dálítið skýrt frá því fundarhaldi i 
,,Sam.“ XIII, 8 (Okt. ’98 . Á þeim fundi var meðal annars ályktað, að 
reynt skyldi að fá presta bæði í þeim pröfastsdœmum og sömuleiðis í 
Eyjafirði og Þingeyjarsýslu til að ganga í lögbundið félag. sem Arlega 
héldi einn aðalfund að sumarlagi. Samkvæmt þessari ályktan héldu 22 
norðlenzkii' prestar aftr fund á Akreyri í sumar, sem leið, 26. og 27. Júní, 



úr öllum pröfastsdœmum norðrlandsins nema Norðr-Þingeyjar-pi-ófasts- 
dœmi. Prestar þess héraðs höfðu ekki enn gengið í félagsskapinn, en 
búizt var við, að líka þeir yrði með framvegis. Á þessum síðara fundi 
var félagsskapr norðlenzku prestanna fullmyndaðr og honum gefið nafn: 
„Félag presta í hinu forna Hólastifti“. Forgöngumaðr samtakanna er 
séra Hjörleifr Einarsson, prófastr Húnvetninga. 

Nú liggja fyrir oss prentuð ,.Tíðindi“ prestafélags þessa, útgefin á 
Akreyri seint á næstliðnu ári, 66 bls. í 8 bl. broti auk titilblaðs. Efni 
bœklingsins er þetta : 1. Eundargjörð — ágrip af gjörðabók Akreyrar- 

fundarins. 2. Kröfur nútímans til prestanna — fyrirlestr eftir séra Só- 
fonías Halldórsson, prófast í Skagafirði, er hann flutti á þessum sama 
fundi til inngangs umrœðna um það mál. 3. Hvernig eigum vér að 
prédika? — líka fyrirlestr,fluttr á Akreyrarfundinum af séra Jónasi Jón- 
assyni, pröfasti Eyfirðinga. 4. Hólastifti — söngljóð eftir séra Mattías 
Jokkumsson; og segir hann sjálfr, að þau ljóð eigi að vera minnisstef 
hinnar horfnu Hóladýrðar. 

Gjörðabókin skýrir frá málum þeim, sem tekin voru til umrœðu á 
fundinum. Eyrst var talað um viessur og messufóll. (Orðiö ,,messa“ 
er leiðinlegt í munni fölks nreð evangelisk'i kristinni trú og ætti sem 
fyrst að deyja út af hjá oss íslendingum ) Þar næst var málið um kröf- 
vr nútvmans tii prextanna. Þriðja málið er afstaðapresta til bindindishreyf- 
inga, Vínsölubunnið var hið fjórða ; en ekki eitt orð af því. sem um það 
var sagt, sést í fundarskýrslunni. Kjör presta var hið fimmta. Sjötta 
málið var helyixiðir í kirkju ug utnn kirkju. Sjöunda: Hvernig eiga prestar 
að prédika? Áttunda : prestafélagið —þetta nýja norðlenzka. Níunda: 
prextsekknaxjóðriuh. Tíunda : fríkirkjumálið. 

Fundarskýrslan er injög ófullkornin. Um fyrsta málið („messuföll- 
in“) flutti séra Hjörleifr fyrirlestr, og má sjá, að sumum prestununr hef- 
ir þótt ástandið i íslenzku kirkjunni, eftir því, sem þar kom út, verða 
..nokkuð svart“. Og að líkindum hefir sú tilfinning ráðið því, að enginn 
fundarmanna kemr með tillögu um það, að sá fyrirlestr sé prentaðr í 
,,Tíðindunum“. I umrœðunum um afstöðu presta til bindindishreyf- 
inga er merkilegt, að enginn þeirra, ertókuitil máls, skuli—eftir fundar- 
skýrslunni að dœma—hafa minnt á dœmi Jesú Krists eða postulanna 
eða. kenning guðs orðs yfir höfuð í sambandi við það mál. Ágrip aðal- 
rœðunnar um kjör presta er svo skrítið, að vér getum rkki stillt oss um 
að tilfœra það hér orðrétt: ,, Allt, sem lífsanda dregr. hetir þrjár kröfur: 
a) Húsaskjól. Prestar yfir höfuð eigi vel settir í því efm ; þau hús, sem 
þeir hafa, alls eigi boðleg; þeir geta naumast lifað í þeim. b' Fœði. 
Það þurfa menn líka. Nú er því svo varið, að tekjur ei u víða iitlar og 
gjaldast oft seint og með vanskilum. o) Hreyfingar. Prestrinn þarf að 
hafa hollar hreyfingar. En hann hefir (>á sérstaklega óhollu hreyfing, 
að þurfa að innheimta tekjur sínar. Landssjöðr á að sjá prestum fyrir 
skýli og fœði og losa þá við innheimtuna.“ Þennan vísindalega kapí- 
tula flutti séra Eyjólfr Kolbeins. Við umrœðurnar um helgisiðamálið 
gat séra Sófonías þess, að hann vildi helzt, að „altarisganga fœri fram 
við tjós að kvöldi dags í sem mestri líking við það, er hún var innsett.“ 
Þetta er fremr ópraktiskt í því landi, þav sem kvöldguðsþjónustur í 
kirkjunum eru yfir höfuð taldar ómögulegar. Séra Mattías minnir á 
það, þegar um kirkjusönginn er að rœða, að hann hafi verið við 
,,messu“ hjá Spurgeon, þar sem tíu þúsundir manna hafi sungið einum 
rómi. Þar er víst krítað nokkuð liðugt ■—Á fríkirkjumálinu er sýni- 
lega lítill eða enginn áhugi meðal norðlenzltu prestanna enn eftir því, 
sem kemr fram í skýrslunni um Akreyrarfundinn. 

I hinum tveiin fyrirlestium, sem prentaðir hafa verið í „Tíðind- 
um“ norðlenzka prestafélagsins er eins og við mátti búast margt gott og 
satt. En sumt er þö varhugavevt í fyrirlestri séra Sófoníasar, eins og t. 
a. m. þar sem hann vill halda þvi fram, ,,að leiðirnar að guðs hjarta sé 
alveg óteljandi 11 , en þótt „sumar sé greiðari en sumar“, en ,,ein leiðin 
se allra jnndælust". Þessu til samanburðar og styrkingar eru tilfœrð 



i6 


orð Kvists : ,,Eg em vegrinn. !l Plestir, sem fastir eru í írúnni, myndi 
fremr með þessum orðum vilja sanna, að til sé að eins ein leið aö 
hjarta guðs. þessi eina : Jesús Kristr. I frjálslyndiskröfu sinni fer séra 
Sófonías, að því, er oss virðist, lengra en Jesús Kvistr og postuiarnir. 
Séra Jónas talar skýrar um kristindóminn, heldr sér yfir höfuö fast við 
miðpunkt kristinnar trúar og endar mál sitt með skáldskap í Jjóöum. 

Söngljóð séra Mattíasar (,,Hölastifti ‘ l hafa öll hin vanaiegu ein- 
kenni hans skáldskapar. Þau eru i þrern þáttum : 1. Forðum-tíðin á 

undan reformazíóninni. 2. Siðbótin—tíðin frá siðaskiftunum til loka 
18. aldar, þá er Hólabiskupsdœmi hætti að vera til. 3. Nú.—I þeim síð- 
asta þætti vill skáldið. eftir því, sem hann segir sjálfr, spá í eyður nú- 
tíma og framtíöar. Niðrlag þess parts er svona : 

„Fögr er foldin : Nýfœdd í norðri 

Fram með drottins merki! náöarsól Ijömar. 

Tindra daggir af trú ogvon. Christe, kyrje, eleyson!’ 1 *) 

*) þ. e.: Kristr, drottinn, miskunna þú oss! 


Hr. Sigrbjörn Sigrjónsson, 609 Uoss Ave., er innköllunarmaðr „Sam- 
einingarinnar“ í Winnipeg. 


ílr. Magmís Pálsson, 30 Jjú Elgin Ave.. sendir ,,Sam.“ út. 


Hr. Jón A. Blöndal 207 Pacific Ave., Winnipeg, er féhirðir „Sam.“ 


— Hjá ritstjöra ,,Sam.“ fást nú íslenzkar biblíur og nýja testament 
frá brezka biblíufélaginu. Biblían kostar S1.45,nýja testamentið 60 cts. 


,,EIMREIÐIN‘‘, eitt fjölbreyttasta og skemmtilegasta tímaritið á is- 
lenzku. Ritgjörðir, myndir, sögur, kvæði. Verð 40 cts. hvert hefti. 
Fæst hjá H. S. Bardal, S ISergmann o. fi. 


,,KENNARINN“, mánaðarrit til notkunar við kristindómsfrœðslu barna i sunnu- 
dagsskólum og heimahúsum; kernr út í Minneota, Minn. Argangrinn, 12 nr., 
kostar að eins 50 cts. Ritstjóri séra Björn B. Jónsson. Útg. S. Th. Westdal. 


,,ÍSAFOLD“, lang-mesta blaðið á íslandi, kemr út tvisvar f viku allt árið; kostar 
í Amerfku $1.50. Halldór S. Bardal, 557 Elgin Ave,, Winnipeg, er útsölumaðr. 


„VERDI LJÖS !“— hið kirkjulega mánaðarrit |ieirra séra Jóns Helgasonar 
og Haralds Níelssonar í Reykjavfk — ti! sölu í bókaverzlan Halldórs S. Bardals 
í Winnipeg og kostar 60 cts. 

,,SAMEININGIN“ kemr út mánaðarlega, 12 nr. á ári. Verð í Vestrheimi: $ 1.00 
árg,; greiðist fyrirfram. —Skrifstofa blaðsins: 704 Ross Ave., Winnipeg, Manitoba, 
Canada.—otgáfunefnd: Jón Bjarnason(ritstj.), FriðrikJ. Bergmann, Jón A.Blöndal, 
Rúnólír Marteinsson og Jónas A. Sigurðsson. 


PRENTSMIDJA LÖGBERGS — WINNIPEG. 






